OPISYAL NA PAHAYAGAN NG 
REBOLUSYONARYONG MAMAMAYANG LAGUNENSE 


TOMO 1 BILANG 1 
ENERO-MARSO 2025 


EDITORYAL 


Paano dapat harapin ng 
sambayanang Pilipino ang 
tunggaliang Marcos at Duterte? 


Deklarasyong 'insurgency-free' 
ang Laguna, hungkag at walang 
batayan 


Taong 2025, taon ng pagsulong ng 
uring manggagawa - RCTU 


Bakit yinayakap ng mga 
magsasaka ang rebolusyong 
agraryo? 


Puspusin ang kilusang pagwawasto! 


Wa 


mak 


ong himagsikan! 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 


ng himagsikan! 


ahigpit na pagsaludo at lubos na masiglang 
nagpupugay ang National Democratic Front 
Philippines Laguna at buong rebolusyonaryong 


kilusan sa probinsya sa Partido Komunista ng Pilipinas 
Marxismo-Leninismo-Maoismo sa ika-56 na anibersaryo ng 
pagkakatatag nito mula noong Disyembre 26, 1968. Mabuhay! 


Sa pamamagitan ng unang isyu ng Aklas!, buong puso nating 
pinasasalamatan ang buong kasapian ng Partido na nagsakripisyo at 
walang pag-iimbot na naglaan ng kanilang buhay upang tupdin ang 
dakilang tungkulin ng pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa 
mamamayan. Isinulong nila ang mga kampanya at pakikibakang 
masang anti-imperyalista, anti-pyudal at anti-pasista, at nagpundar sila 
ng malawak at matatag sa rebolusyonaryong kilusang lihim sa layuning 
isulong ang sandatahang himagsikan hanggang sa tagumpay. 


Pinakamataas na pagpupugay ang itinatanghal natin para kay Jose 
Maria Sison, ang dakilang tagapagtatag ng PKP-MLM na mahigit 
limang dekadang gumabay sa rebolusyong Pilipino. Gayon din, 


kilusang 
pagwawasto! Pag-alabin ang sulo 


EDITORYAL 


Pinapakilala ang Aklas! LA 


Bilang pagtugon sa kilusang pagwawasto, 
malugod naming ipinapakilala ang Aklas! bilang 
opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong 
mamamayan ng Laguna. Laman ng Aklas! ang 
mga pahayag, pagsusuri, balita, kampanya, at 
programa ng rebolusyonaryong kilusan sa 
lalawigan ng Laguna, sa layuning itaas ang 
kamulatan ng mamamayan at himukin silang 
tahakin ang BB landas ng 5 demokratikong 
rebolusyon ng bayan tungo sa pambansang 
demokrasya at sosyalismo. 


Umaasa ang National Democratic Front of the 

Philippines Laguna na magsilbing tanglaw at 
paalala ang pahayagang ito -- na sa kabila 
ng lumalala at kronikong krisis ng lipunan, 
nananatiling makatwiran ang pag- 
aklas! 


NN. ginagawad natin ang 
pagpupugay at walang- 
hanggang pagdakila sa (mga 


magigiting 'na nagsulong ng 
rebolusyon sa buong bansa - sina 
Benito “Ka Laan” Tiamzon, Wilma “Ka 
Bagong-Tao” Austria, Antonio “Ka 
Malimbasog” Cabanatan, Jorge “Ka 
Oris” Madlos, Menandro “Ka Bok” 
Villanueva, Julius “Ka Nars” Giron, 
Mariano “Ka Panoy” Adlao, Dionisio “Ka 
Toto” Micabalo, Eugenia “Ka Fiel” 
Magpantay, Alfredo 7 “Ka. Bendoy” 
Merilos, Dennis “Ka Mayen” Rodina, 
Agaton “Ka Boy” Topacio, Randall Echanis, 
Rosalino “Ka Yuni” Canubas, Sandra “Ka 
Kaye” Reyes, Ezequiel “Ka Rey” Daguman, 
Emmanuel 8 “Ka. Ampog” Fernandez, 
Rolando “Ka Edroy” Leyson Jr, Helenita 
“Ka Elay” Pardalis, Rogelio “Ka Cocoy” 
Posadas, Jude Fernandez, Josephine “Ka 
Sandy” Mendoza at sa lahat ng bayani at 
martir ng rebolusyong Pilipino. 


Pinagpupugayan din ng buong 
rebolusyonaryong kilusan ng Laguna ang 
mga dakilang anak at martir nito na walang 
takot na naglaan ng kanilang buhay at 
pakikibaka para sa sambayanan: sina 
Cesar Batralo, Pamela Jane "Ka Sol" Lapiz, 
Jeramie “Ka Ash” Garcia, John Carlo “Ka 
Yago” Alberto,  Misael "Ka Frank" 
Ongtangco, Abigael “Ka Laura” Bartolome, 
Allyssa “Ka Ilaya” Lemoncito, Archie “Ka 
Mel” Anceta, Susan “Ka Gemma” Ritual, at 
sa marami pang mga walang pangalan. 


Mananatiling gintong aral ang kanilang 
rebolusyonaryong diwa at ehemplo. 
Patuloy nating pagyayamanin ang mga 


EDITORYAL 


Determinado ang Partido 
dito na lulubusin ang 
kilusang pagwawasto para 
sa pagpapalakas at 


pagpapalawak kasabay ng 

pagpapaigting ng 

pakikidigmang gerilya. 
araling ito sa pagsusulong ng 
digmang 5s bayan hanggang sa 
tagumpay. 


Sa gabay ng PKP-MLM, matalino, 
matalas, at malikhaing nailalapat ang 
Marxismo-Leninismo-Maoismo sa 
kongkretong kalagayan ng lipunan 
sa pulo-pulong Pilipinas. Gamit ang 
estratehiya ng matagalang digmang 
bayan, natitiyak ng Partido na hindi 
magagapi ang kasalukuyang yugto 
ng rebolusyong Pilipino. Sa singkad 
ng 56 taon, dumaan sa mga 
panahon ng taeb at hibas ang 
demokratikong rebolusyon ng 
bayan, at nakapag-ipon ng lakas ang 
mamamayan para sa rebolusyon. Sa 
tamang panahon ay magiging 
makapangyarihang unos ang ating 
rebolusyonaryong lakas, at 
gugupuin nito ang mga kaaway natin 
sa uri - ang mga malalaking 
burgesya komprador, mga 
panginoong 5B maylupa, at ang 
imperyalismong US na daantaon 


nang nagsasamantala at mnang- 
aalipin sa atin. 
Dahil patuloy na umuugat ang 


Partido sa masa at laging inilalagay 


sa unahan ang interes nito, 
kaya nitong tukuyin at iwasto 
ang mga mapaminsalang 
tendensya ng suhetibismo sa 
anyo ng emperisismo, o ang 


kabiguan sa wastong pag- 
uugnay ng teorya at praktika. 
Dinanas ng Partido sa 
probinsya ang sakit ng 


empirisismo na magresulta sa 

mga pag-atras ng mga baseng 
masa, rebolusyong agraryo, at 
armadong pakikibaka sa kanayunan, 
at ang pagliit ng rebolusyonaryong 
kilusang lihim sa kalunsuran. 


Naging maagap sa pagpupunyagi 
ang Partido sa probinsya sa 
pagtalima sa panawagan ng 
kilusang pagwawasto para ampatin 
ang mga pag-urong sa larangan ng 
ideolohiya, pulitika, at organisasyon. 
May mga nakamit nang tagumpay sa 
pagsusulong at pagpapalakas sa 
lihim na rebolusyonaryong kilusang 
masa, at determinado ang Partido 
dito na lulubusin ang kilusang 
pagwawasto para sa pagpapalakas 
at pagpapalawak kasabay ng 


pagpapaigting ng  pakikidigmang 
gerilya. 
Hinog ang mga obhetibong 


kundisyon para sa pagrerebolusyon. 
Lugmok sa krisis ang pandaigdigang 
sistemang kapitalista at walang 
palatandaan na makakabawi pa ito. 
Bunsod nito, tuloy-tuloy na lumalala 
ang bulok na. kalagayan ng 
malakolonyal at malapyudal na 
sistemang panlipunan sa Pilipinas. 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 


ldinudulot ng lokal na krisis sa 
ekonomya at pulitika ang labis-labis 
na pagdurusa ng mamamayan. 
Lalong bumubulusok ang antas ng 
buhay ng mga manggagawa, 
magsaska, mangingisda, at iba pang 
maralitat anakpawis. Tumitindi ang 
pagwasak sa kalikasan, kabuhayan, 
kinabukasan, at iba pang pang-aapi 
at pandarambong ng imperyalismo. 
Kasabay nito, tumitindi ang terorismo 
ng estado at pulitikal na supresyon 
ng pasistang rehimeng US-Marcos |l 
at mga alipures nitong NTF-ELCAC, 


mga  berdugong AFP, PNP at 
CAFGU. 

Dialektikal na iluluwal ng ganitong 
kalagayan ang hindi mapipigilang 
paglaki at pagsulong ng 
rebolusyonaryong pwersa na 


magbabalikwas upang wakasan ang 


mapaminsala at bulok na 
malakolonyal at malapyudal na 
lipunan. 


Nangangako ang NDFP Laguna, 
sampu ng lahat ng kaalyado nitong 
rebolusyonaryong organisasyon sa 
gabay ng Partido Komunista ng 
Pilipinas, na lulubusin nito ang 
kilusang pagwawasto, mananatiling 
walang kapaguran, at mananatiling 
laging handa na harapin ang lahat 
ng sakripisyo para isulong sa mas 
mataas na antas ang pambansa- 
demokratikong rebolusyon 
hanggang sa ganap na tagumpay 
bilang paghahanda sa sosyalistang 
rebolusyon at konstruksyon! v 


NILALAMAN 


EDITORYAL 


Puspusin ang kilusang pagwawasto! 
himagsikan! p9. 1-2 


PAGSUSURI 


Paano dapat harapin ng sambayanang Pilipino ang tunggaliang 


Marcos at Duterte? pg. 3 


BALITA 


Taong 2025, taon ng pagsulong ng uring manggagawa - RCTU pg. 4 


Deklarasyong 'insurgency-free' ang Laguna, hungkag at walang 


batayan 
KORESPONSAL 


Pg. 10-11 


Ang pakikibaka ng mga mangingisda sa Lawa ng Laguna pg. 5-6 


ARTIKULO 


Pasya: pagpupugay kay Allyssa "Ka Ilaya" Lemoncito, martir ng 


sambayanan at bayani ng Laguna P9. 7 


Bakit yinayakap ng mga magsasaka ang rebolusyong agraryo? pg. 8 


Mangahas na magwasto, makibaka, at magtagumpay, kabataan! pg. 9 


KALENDARYO NG BAYAN P9"! 


Pag-alabin ang sulo ng 


Ang AKLAS! 


at iba pang 


ay ang pahayagan ng 
mamamayan ng Laguna. Pinapamatnugutan ito ng National 
Democratic Front of the Philippines Laguna. 


Bukas ang pahayagan sa mga kontribusyon, kumento, puna, 
liham. Mangyaring magpaabot lamang sa 
malayaasedillo@proton.me 


rebolusyonaryong 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 


PAGSUSURI 


Paano dapat harapin ng sambayanang Pilipino ang 
tunggaliang Marcos at Duterte? 


Nakita ng buong sambayanang Pilipino kung paano nawatak ang matagal nang mabuway na 
“Uniteam” nina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte noong 2024. Natapos ang taon na may nakahain 
na tatlong impeachment complaint laban kay Sara habang kinakastigo ng Kongreso si Rodrigo Duterte 
sa mga krimen niya laban sa sangkatauhan. Nag-mamaniobrahan ang dalawang paksyon ng mga 
burukrata kapitalista upang maseguro ang kanilang pulitikal at pang-ekonomikong kapangyarihan. 


Ang tunggalian ng mga Marcos at mga 
Duterte ay likas na resulta ng isang 
bulok na sistemang pampulitika. Dahil 
nananatili. ang mga malalaking 
dinastiya sa pulitika at mga kapitalista 
sa burukrasya, nagsisilbi ang 
pamahalaan bilang larangan ng mga 
paksyon at pamilyang nagtutunggalian 
para makakuha ng mga kontrata, 
kikbak, at pabuya mula sa pusisyon sa 
gubyerno. 


Tulad ng linarawan ni Prop. Jose Maria 
Sison sa Anatomya ng Pulitikang 
Pilipino, nagsisilbi ang kasalukuyang 
naghaharing estado sa Pilipinas sa 
interes. ng parehong dayuhang 
imperyalismo at katutubong 
pyudalismo. Ito ay dahil ang mga 
bumubuo sa kasalukuyang estado ay 
ang mga naghaharing uring 
nakikinabang sa dayuhang kontrol sa 
ekonomya. at sa  tagibang na 
konsentrasyon ng lupa, kapital, at likas 
na yaman. 


Sa kasalukuyan, nagkokonsolida ang 
pangkating Marcos ng kapangyarihan 
habang nagkukumahog ang ibang 
mga burukrata kapitalista para sa 
sariling ganansya nila. Tumatalas ang 
mga kontradiksyong ito papasok ng 
halalang 2025, bilang paghahanda sa 
halalan sa pagkapangulo sa 2028. 


Nasa kamay ni Marcos ngayon ang 
hindi bababa sa P79 bilyon na budget 
mula sa confidential and intelligence 
funds (P4.5 bilyon) at sa Maharlika 
Investment Fund (P75 bilyon). Kaya 
niya ito ipamigay sa mga kaalyado at 
kroni niya kapalit ng mga pabor at 
pabuya. Dagdag dito ang mahigit P1.5 
trilyong budget para sa tulay at daan, 
na matagal nang ginagamit para sa 
korapsyon. 


Samantala, nananatiling mabagal si 
Marcos na isulong ang impeachment 
kay Sara Duterte o makipagtulungan 
sa ICC laban kay Rodrigo Duterte, dahil 


Ipinapakita ng kasalukuyang estado sa Pilipinas ang matagal nang 
paghahari ng ilang uri sa iba pang uri. Ang mga makauring interes na 
ngayo'y nagdidikta sa estado ay iyong sa mga imperyalista, 
kumprador at panginoong maylupa. Ipinakakalat ang teorya na ang 
"ordinaryong mamamayan" ang lumikha sa kasalukuyang estado, at 
pwede nilang gamitin ito bilang kanilang sariling instrumento. Pero 
salungat ito sa katotohanang ang estado ay tagapagpatupad lamang sa 
kagustuhan at interes ng mga nagsasamantalang uri na naghahari sa ating 


lipunan ngayon. 


Jose Maria Sison, Anatomya ng Pulitikang Pilipino 


nananatili ang mga elemento ng 
AFP na tapat sa mga Duterte. 
Matatandaan na  linustay ng 
matandang Duterte ang pondo ng 
bayan para magsilbing padron sa 
mga pulis at militar upang bilhin 
ang katapatan nila. 


Todo-kapit si Marcos sa US para 
pag-aasam nitong mapasunod ang 
AFP. Binenta niya ang soberanya 
ng bansa sa US para gamitin tayo 
bilang baseng lunsaran ng 
agresyon laban sa China, at ang 
AFP bilang pangunahing pambala 
sa kanyon. 


Malinaw na hindi bitbit ng alinman 
sa dalawang kampo ang interes ng 
sambayanang Pilipino. Tanging ang 
demokratikong kilusang masa at 
ang rebolusyonaryong kilusan ng 
mamamayan ang kumakatawan sa 


tunay na interes ng masang 
anakpawis. Sa kasalukuyan, 
pinamumunuan ng Partido 
Komunista ng  Pilipinas.s8B'“ang 


demokratikong rebolusyong bayan 
para makamit ang pambansang 
demokrasya at lutasin ang suliranin 
ng imperyalismo, pyudalismo, at 
burukrata kapitalismo. 


Dapat natin ituon 
ang galit ng masa 
tungo sa 


madagundong na 
pampulitikang 
pagkilos 8Bpara 
sa ating mga 


demokratikong karapatan. Dapat 
talakayin at ipalaganap sa 
pinakamawalak na hanay ng masa 


ang rebolusyonaryong linya at 
hikayatin silang lumahok sa 
pakikibaka. Suhayan natin ang 


panawagang panagutin ang mga 
Duterte habang sinisingil din ang 
rehimeng US-Marcos Il. 


Dapat din maging malinaw sa atin 
na may hangganan ang mga 
tagumpay na maaaring makamit sa 
halalang burges. Bagama't 
mayroong mga progresibong 
kandidato sa Senado at Kongreso 
na maaari nating suportahan, sa 
huling pagtatasa, larong hangal pa 


rin ang pag-asa sa eleksyon 
lamang para makamit ang 
makabuluhang pagbabago. 


Nakakamit lamang ang tunay na 
tagumpay sa pamamagitan ng 
rebolusyonaryong pakikibaka at sa 
paglahok sa digmang bayan sa 
kanayunan. 


Gamitin natin ang lahat ng sandata 
na nasa harapan natin sa pagkamit 
ng mas malalaking mga tagumpay 
- mula sa pakikibaka sa kalunsuran 
hanggang sa armadong pakikibaka 
sa kanayunan. v 


BALITA 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 


Taong 2025, taon ng pagsulong ng uring 
manggagawa - RCTU 


Sa kabila ng walang taning na pagpapahirap 
ng rehimeng US-Marcos Il na ipinapataw sa " 
mga manggagawa ng Laguna, nagpapatuloy 
din ang pakikibaka ng uring manggagawa 
para sa kanilang mga demokratikong 
karapatan. 


Natapos ang 2024 na tuluyang pinako ni 
Marcos ang mga manggagawa sa ga- 
mumong halaga ng sahod habang patuloy 
ang pagtaas ng presyo ng bilihin, matinding 
kontrakwalisasyon, at kawalan ng disenteng 


trabaho. Masahol pa, Lumahok sa pagkilos ang mga NMN 


walang-umpat ang MANGHOGEHONGL AGUTATAE 
noong Nob. 30, 2024, kasabay 
pag-apaw ng mga ng ika-161 kaarawan ni Gat 


Andres Bonifacio, sa Crossing, 


bulsa ng mga buwaya 
Calamba. 


sa pulitika at ng mga 


dambuhalang negosyanteng amo nila dahil sa pagnanakaw sa linilikhang halaga ng mga manggagawa, korapsyon, 


kikbak, at mga proyektong neoliberal. 


“Sa pagtindi ng pandaigdigang krisis bunsod ng matalas na kontradiksyon ng imperyalismo, nagkukumahog ang 
mga dayuhang kapitalista sa supertubo na siyang pumipiga sa dugo at pawis ng mga manggagawa kapalit ang 
barya-baryang sahod,” ayon kay Teodoro Miguel, tagapagsalita ng Revolutionary Council Trade Unions Laguna, 
ang lihim na konseho ng mga rebolusyonaryong unyon. Isa ito sa mga alyadong organisasyong bumubuo ng 


NDFP. 


Naranasan ng mga manggagawa sa nagdaang 2024 
hindi lamang ang matinding krisis sosyo-ekonomiko 
kundi pati mga atake sa kilusang unyon, tulad ng naging 
karanasan ng Golden Zone Garments, Philfoods, at 
Nexperia. 


Sinabayan din ito ng pasistang atake ng reaksyunaryong 
estado. Noong Oktubre 2024, iligal na hinuli ang mga 
organisador ng kilusang paggawa sa rehiyon ng Timog 
Katagalugan na sina Maritess David at Gavino 
Panganiban. Tumitindi rin ang paniniktik at pananakot sa 


mga lider-unyonista sa probinsya tulad nina Mario 
Fernandez ng Technol Eight at Rhoel Alconera ng 
Gardenia. 


Ngunit nananatiling matayog ang tindig ng masang 
manggagawa sa paggiit ng kanilang mga demokratikong 
karapatan, ayon sa RCTU. “Markado ang 2024 ng mga 
tagumpay ng manggagawa,” sabi ni Miguel. 


Hinalimbawa niya ang mga naisarang Collective 
Bargaining Agreement sa mga unyon ng Daiwa Seiko at 
Technol Eight Philippines. Dagdag niya, nagsilbi ring 
inspirasyon ang matagumpay na pagkakaregularisa sa 
22 na kontrakwal na mga manggagawa sa TEP matapos 
ang matagumpay na serye ng mga sama-samang 
pagkilos mapa-loob o labas ng kanilang pagawaan 
ngayong taon. 


Matagumpay din ang pagpapayaman sa teoryang 
Marxismo-Leninismo-Maoismo ng mga 
rebolusyonaryong manggagawa. Nakapagtapos ng 


Batayang Kurso ng Partido ang ilang mga miyembro ng 
kilusang lihim sa probinsya. Kabilang din sa mga 
nailunsad na pag-aaral ay ang mga pag-aaral na 
nakabalangkas sa - kurikulum para sa kilusang 
pagwawasto. 


“Ang mga ito ang nagpahigpit ng pagyakap sa programa 
ng “demokratikong rebolusyong bayan ng (mga 
manggagawa at sa kanilang makasaysayang papel sa 
pagtatagumpay ng rebolusyon,” ani Miguel. 


Handa ang rebolusyonaryong kilusan ng manggagawa 
na "tanggapin ang dakilang hamon ng Partido Komunista 
ng Pilipinas sa ika-56 na taon nito," batid ng RCTU. "Tiyak 
na magpapatuloy ang pagpapalapad ng lambat ng 
kilusang lihim sa pagbubuo ng mga Pulang Brigada ng 
Manggagawa hanggang sa pagkamit ng ganap na 
Rebolusyonaryong Unyon sa mga pabrika at pagawaan," 
ani Miguel. "Isisikad nito ang pagdaluyong ng kilusang 
paggawa sa probinsya na direktang nag-aambag sa 
pagpaparami ng pwersa ng mga pulang mandirigma sa 
kanayunan upang isulong ang armadong pakikibaka." 


Dagdag niya, “Tapat at nagsusumikap ang hanay 
rebolusyunaryong manggagawa na tumalima sa ikatlong 
kilusang pagwawasto sa pangunguna ng Partido. Batid 
ng bawat isa ang kahalagahan para magwasto at 
magpasiyang sumulong para sa ganap na paglaya ng 
lipunan mula sa kawing ng imperyalismo, pyudalismo, at 
burukrata-kapitalismo.” w 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 


KORESPONSAL 


Ang pakikibaka ng mga mangingisda sa 


lawa ng Laguna 


atapos ang mahabang paglalakad papasok sa isang eskenita ng isang purok ng Calamba: 
lagpas-tuhod na baha ang sasalubong sa'yo: pa'no ba naman at limang bagyo ang dumaan sa 
kanilang lugar ngayong taon. Mayroong tatlong tao na nakatambay sa isang tindahan: 
dalawang kananayan at isang mangingisda. Paglapit lamang sa kanila, kinumusta na agad sila. Unang 
sumagot ang dalawang kananayan - “Okay naman, nagtitiis na lamang sa sitwasyon para mabuhay sa 
araw-araw.” Mangingisda ang kanilang mga asawa, habang manininda naman sila. Danas ang kahirapan 
ng kanilang sitwasyon lalo na ang kahirapan na makapangisda ng kanilang asawa dahil sa lakas ng alon 


ng lawa. 


May ilang beses na kumikita sila ng MO. L.- idi k 


dalawa hanggang tatlong libong 
piso (P2,000 - P3,000). Ito ay kung 


maganda ang huli sa dagat - dagat wc 


ang tawag ng mga lokal sa Lawa ng 
Laguna - at kung mauubos ang 
benta sa araw na iyon. Madalas sa 
tabing daan lang din nila linalako 
ang mga isda: tilapia kadalasan, 
minsan ay mayroon ding bangus. 


Kapag tag-ulan, mahina ang huli. 
Lalo na kapag panahon ng amihan 
at masyadong mataas ang alon sa 
dagat para makapangisda, o kaya 
nama'y nasisira ang mga baklad. 
Nang 


dumaan ang Pagkilos ng Save Laguna Lake 


Movement bilang bahagi ng 


bagyong Southern Tagalog People's 
Kristine, Caravan noong Hulyo 2024. 
maraming 


isda ang inanod at madaling mahuli, 
pero.” bagsak presyo na - ito. 
Binebenta nila ng sampu o 20 piso 
kada kilo, o minsan pa nga'y limang 
piso lang o libre malang na 
pinapamigay. 


Kapag ganiyan, naghahanap ng 
ibang trabaho ang mga residente. 
Pumapasok sa paglalaba ang 
kananayan habang naghahanap ng 
trabaho ang mga kalalakihan sa 
konstruksyon o kaya'y sa mga 
pagawaan na malapit. 


Sabi ni Tatay, pangingisda na talaga 
ang pangunahing hanapbuhay sa 
kanilang lugar bilang nasa tabing 
lawa sila. Lumaki siya sa baybay- 
lawa at minana ang pangingisda 
mula.” sa kaniyang “ama. Sa 
komunidad nila, masasabi na ang 
bawat pamilya ay may mga 
mangingisda. Nasa 200 ang kasapi 
ng lokal na balangay ng Fisheries 
and Aquatic Resources Management 


Pa 


PROTEKTAHAN ANG LAWA NG LAGUNA 


MULA SA PAGKASI 


Council (FARMC) sa kanila, ang lokal 
na ahensya ng pamahalaan na 
nangangasiwa sa usapin ng 
pangingisda at pangangalaga ng 
lamang-dagat sa Pilipinas. Lahat ng 
mangingisda sa kanila ay lalaki, 
bukod sa nag-iisang BB babaeng 
mangingisda. 


“Ngayon na lamang bumaha sa amin 
ng ganito matapos ang tatlong 
taon,” sabi ni Tatay. Hindi nila 
matukoy kung ano ang dahilan nito, 
lalo na't wala naman konsultasyon 
mula sa barangay sa kanilang lugar. 
Aabutin ng ilang buwan ang baha 
mula sa kanila, lalo na't sunod-sunod 
ang mga bagyong dumating sa 
bansa. Sila lamang ang naiwan sa 
kanilang lugar, hindi mna sila 
nakapunta sa evacuation center 
dahil na rin sa limitado lamang ang 


kasya. Hindi rin madadala ang 
kanilang mga importanteng 
kagamitan, kaya mas pinili nila 


magpaiwan at 5 mamuhay - sa 


RA NG KALIKASAN! 


ANAN | 


kalagitnaan ng baha. 
Mga nakaaambang proyekto 


Nakaamba ang malaking bantang 
masira ang kabuhayan ng mga 
mangingisda at ang komunidad sa 
Lawa ng Laguna dahil sa mga 
proyektong makakasira sa kalikasan 
at kabuhayan ng mamamayan. Sa 
ngayon, magkasabay na rinaratsada 
ng rehimeng US-Marcos Il ang 
Laguna Lakeshore Road Network at 


ang Floating Solar Panel Farm 
Project nito sa lawa. Ayon sa 
pamahalaan, (magiging malaking 


pabuya ang mga proyektong ito 
para sa negosyo at pamumuhunan 
ng mga dayuhan. 


Mula sa mga proyektong ito, 
maaaring magdulot din ito ng 
polusyon sa tubig at sa watershed 
area. Layunin ng LLRN na magtayo 
ng highway mula sa Taguig 
hanggang Calamba para sa Phase 1 


KORESPONSAL 


nito, at mula 


Kung titingnan nila paglipas ang H a gang 
lima, sampu, o ilang dekada man- Antipolo, 
magagawa pa kaya nila Rizal para sa 
makapagsagwan sa lawa ng Phase 2, 
Laguna? Magagawa pa ba nila Kung sakali, 
F 3 R daan-libong 

makahuli ng isda upang ibenta KAMA ang 
para may maihain sa kanilang mapapalayas 
mesa? kapag 

natuloy ang 


proyekto, kabilang na sina Tatay. 


Ang Floating Solar Panel Farm naman ay proyektong 
binibida ng rehimen bilang “pinakamalaki sa buong 
Asya.” Sasaklawin nito ang 2,000 ektarya ng lawa, sa 
mismong pinaglalautan ng mga mangingisda mula sa 
bayan ng Cabuyao hanggang Paete. May mga nakatayo 
nang panel para sa pilot testing sa Bay. Sabi ng mga 
residente, halos kalahati sa mga panel na ito ay nasira na 
dahil sa alon at bagyo. Bukod pa rito, problema rin ng 
mga mangingisda na kailangan nilang lumayo pa lalo 
para lang makahuli at makapagtayo ng mga baklad. 


Pinopondohan ang parehong proyekto ng dayuhang 
kapital. Sa kaso ng LILRN, nakabalangkas ito sa 
programang “Build Better More” ng rehimeng US-Marcos 
ll, na minana nito mula sa “Build-Build-Build” ni Duterte. 
Mula sa Asian Development Bank ng Japan ang pondo 
para sa proyekto na pinangangasiwaan ng Department 
of Public Works and Highways. 


May galamay din ang ADB sa Floating Solar Panel Farm 
Project, bagama't hinati-hati ang kontrata nito sa tatlong 
korporasyon: 800 na ektarya sa ACEN, na pagmamay-ari 
ng mga Ayala, 200 ektarya sa dayuhang Vena Energy, at 
1,000 ektarya na nakakontrata sa Sun Asia Energy. 
Kasosyo ng Sun Asia Energy ang Blueleaf Energy, na 
pagmamay-ari ng Australian na bangkong Macquarie 
Group. 


Samu't saring dahilan ang mayroon kung bakit 
nakakaranas ng ganitong delubyo ang mga mangingisda 
at mamamayan mula sa tabing lawa, ngunit nauuwi pa rin 
ito sa neoliberal na pamamalakad ng ekonomya na 
nagsisilbi sa interes ng dayuhang imperyalismo. Matagal 
nang biktima ng neoliberalismo ang lawa ng Laguna: 
mula sa diktadurang Marcos Sr. hanggang sa 
kasalukuyan, tuloy-tuloy. ang 588 mga. proyektong 
imprastruktura at eko-turista sa lawa, na sa huli'y dahan- 
dahang pumapatay dito. 


Ngayon, mula sa dating mayaman at masaganang lawa, 
mabilis ang pagkaubos ng mga isda dito, unti-unting 
lumiliit at nalilimitahan ang mga erya na pangisdaan ng 
mga lokal, at tumindi ang pagbaha sa tabing lawa. Mula 
sa 23 na klase ng isda sa lawa, 17 dito ay naubos na 
dahil sa polusyon at pagpasok ng mga invasive species 
tulad ng tilapia. Hindi rin nakakadaloy nang maayos ang 
tubig mula sa lawa ng Laguna papuntang Ilog Pasig dahil 
sa Napindan Channel, nagdulot ito ng pagbaha sa erya 
at paglimita sa mga nahuhuling isda, lalo na ang 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 


matinding paglaganap ng mga invasive fish tulad ng 
knife fish at janitor fish. 


Nakikibaka ang mamamayan 


Samu't sari rin ang batayan para lumaban at makibaka 
ang mga mangingisda sa baybay lawa ng Laguna. 
Napako lamang ang lahat ng mga pangako ng mga 
nakaupong burukrata at reaksyunaryo sa estado. 
Tinuturuan mismo ng kalagayan sa lawa ang mga 
mangingisda na hindi pwedeng manahimik lamang at 
tanggapin ang kalagayan nila: kailangan din nilang 
lumaban. 


Hindi na bago kanila Tatay ang ganitong mga 
pagbabanta. Noon pa man, nagawa na nilang kumilos 
upang pigilan ito lalo na't danas nila ang pagdurusa mula 
sa nagdaang proyekto: "Bakit hindi namin ipaglalaban? 
Ano pa ang matitira sa amin kung hindi?" 


Napatunayan na rin ng mamamayan na kapag nagkaisa 
sila't lumaban, nakakamit ang tagumpay. Tinangka na 
noon ng rehimeng US-Arroyo na magtayo ng proyektong 
highway sa tabing lawa ng Laguna. Napigilan ito dahil sa 
pagkilos ng mamamayan: mula Laguna ay naglunsad sila 
ng fluvial protest patungong Ilog Pasig at hanggang sa 
harap ng Malacahang mismo. 


Tinangka muli ng rehimeng US-BS Aquino ang proyekto, 
at muling matagumpay na napigilan ito ng mamamayan. 
Nabuo ang alyansang Save Laguna Lake Movement na 
nanguna sa gawaing propaganda, edukasyon, pag- 
oorganisa, at pagpapakilos sa mga mangingisda sa 
baybay lawa. Sa huli, nakansela ang proyekto dahil 
nailantad ang mapanirang epekto nito sa kalikasan. 


Kung titingnan nila paglipas ang lima, sampu, o ilang 
dekada man - magagawa pa kaya nila makapagsagwan 
sa lawa ng Laguna? Magagawa pa ba nila makahuli ng 
isda upang ibenta para may maihain sa kanilang mesa? 
Mula sa dating mayaman at masaganang lawa ay mabilis 
ang pagkaubos ng mga isda nito. 


Tunay na mayaman ang Pilipinas - sa likas na yaman, 
kultura, at marami pa, ngunit naghihirap naman ang 
sambayanang Pilipino dahil sa mga mapanirang 
proyektong pinakikinabangan ng kapitalista, 
imperyalista, at mga buwaya sa pamahalaan. Hangga't 
hindi nalalansag ang bulok ma sistemang ito, 
mananatiling pinahihirapan nito ang masang anakpawis, 
kagaya na lamang ng mga mangingisda sa lawa ng 
Laguna. Tanging sa tagumpay ng  pambansa- 
demokratikong rebolusyon mararanasan ng mamamayan 
ang kaginhawaan mula sa imperyalismo, pyudalismo, at 
burukrata kapitalismo. 


Simple lang naman din ang hinahangad ng mga 
mangingisda at mamamayan ng baybay-lawa na katulad 
ni Tatay: masaganang huli, malinis na lawa, at 
nakabubuhay na hanapbuhay. v 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 ARTIKULO 


Pasya: pagpupugay kay Allyssa "Ka Ilaya" Lemoncito, 
martir ng sambayanan at bayani ng Laguna 


Ano ang nagtutulak sa isang tao para magpasyang tahakin ang daang hindi pangkaraniwan? 


Para kay Allyssa Lemoncito, o mas kilala ng mga kaibigan niya bilang Ally, madali lamang siyang nakapagpasya nang 
makilala niya ang Bagong Hukbong Bayan. Matagal nang nasa diwa niya ang paglingkod sa kapwa. Ito ang nagtulak 
sa kanya na maging bahagi ng rebolusyonaryong kilusan, at sa paglaon, sumapi sa Partido at maging Pulang 
mandirigma. 


Pinanganak si Ally sa Makati ngunit lumaki siya sa Santa Rosa, Laguna, mula sa hanay ng mababang petiburgesya. 
Nagtatrabaho ang nanay niya bilang kasambahay habang ang tatay naman niya ay nagtatrabaho sa punerarya. Sa 
kabila ng krisis ng malapyudal na ekonomya at ang kawalan ng disenteng trabaho at nakabubuhay na sahod, napag- 


aral nila si Ally at ang nakababata niyang kapatid. 


Unang nakapag-ahita kay Ally ang resulta ng 
halalang 2019, nang lantarang dinaya ng 
rehimeng US-Duterte ang eleksyon para 
mapaupo ang mga tuta nito sa Kongreso at 
Senado. Mula rito, naging interesado si Ally 
na makialam sa mga isyung panlipunan. 
Pagpasok ng 2020, mismong naranasan 
ng pamilya ni Ally ang palpak na tugon ni 

Duterte. sa pandemyang Covid-19, 
partikular sa naging epekto nito sa 
edukasyon. 


Ang mismong krisis ng lipunang /" 
Pilipino na pinatindi ng 
reaksyunaryong estado ang unang "S 
nagtulak kay Ally na sumali sa isang aga 
organisasyong masa. Naging aktibo siya samga ” 
online na talakayan habang pinapamalas din niya ang 
kanyang kakayahan sa pagsusulat para sa gawaing 
propaganda. Nang lumuwag ang mga restriksyon ng 
lockdown, agad ding naging aktibo si Ally sa paglubog 
sa mga komunidad sa Laguna. 


Sa direktang paglubog sa mga komunidad, napatunayan 
ni Ally sa sarili niya na hindi lamang teorya ang mga pag- 
aaral na nakuha niya sa online. Nakita niya mismo ang 
kalagayan ng iba't ibang sektor sa probinsya, at higit sa 
lahat, ang kawastuhan ng demokratikong rebolusyong 
bayan bilang sagot sa batayang krisis panlipunan ng 
bansa. Dito nabuo ang pasya niya na maging kasapi ng 
Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan. 


Bilang kasapi ng MAKIBAKA, naging aktibo si Ally sa 
pagpapalaganap ng rebolusyonaryong linya. Bukod sa 
gawaing propaganda, naging aktibo rin siya sa pag- 
oorganisa ng rebolusyonaryong kilusang lihim sa hanay 
ng mga kababaihan. Sa paglaon, tinanggap ni Ally ang 
hamon na maging kasapi ng Partido Komunista ng 
Pilipinas. Ginamit niya ang pangalang Ka Seda bilang 
pangalan niya sa pakikibaka. 


Masikhay na gumampan si Ka Seda sa gawaing pang- 
ideolohiya, pampulitika, at pang-organisasyon sa loob ng 
Partido. Aktibo niyang tinanggap ang mga tungkulin para 
palakasin ang rebolusyonaryong kilusan ng kababaihan 
sa lalawigan kasabay ng pagbubuo ng kilusang lihim sa 
kalunsuran ng Laguna. 


mao Sa ika-53 na anibersaryo ng Partido, 
sumama si Ka Seda sa isang exposure 


Z - 3 trip papunta sa isang larangang 

Bin gerilya para makiisa sa 
PAN diriwang k B 

NI N pagdiriwang kasama ang Bagong 

Z@#JY) | Hukbong Bayan. Dito niya 

PV| lubusang nakilala ang BHB at 

Na a nakita. mismo 7” 8Bkung 5 paano 


yinayakap ng masang anakpawis 
ang matagalang digmang bayan. 


Tumugon si Ka Seda sa panawagan 
ng Partido na palakasin ang Hukbo 
-.” dt dalhin ang armadong pakikibaka 
tungo sa mas mataas na antas. 
Nagpasya siyang magpaiwan sa 
larangan at sa paglaon ay naging isang 
pultaym na mandirigma ng BHB. 


Sa BHB, lumahok siya sa gawaing pag- 
oorganisa sa mga magtutubo sa Batangas. Labis 
na minahal at yinakap siya ng masa bilang si Ka Ilaya. 
Naging kabahagi siya ng gawaing pagmulat, pag- 
organisa, at pagpapakilos sa mga magtutubong 
apektado ng pagsara ng Central Azucarera de Don 
Pedro, habang katuwang din siya ng pagbubuo ng mga 
baseng masa at mga kampanyang masa sa kanayunan. 


Nasawi si Ka Ilaya noong Disyembre 17, 2023 sa bayan 
ng Balayan. Isa siya sa anim na martir ng BHB at 
dalawang sibilyan na pinaslang ng berdugong militar. 


Mula sa mga komunidad ng Laguna hanggang sa 
kanayunan ng Batangas. nakilala si Ka Ilaya bilang 
masiyahin at mapagkasamang tao. Palabiro siya sa mga 
kasama ngunit seryoso sa pagtupad ng gawain. 
Bagama't may mga pangamba kapag may bagay na 
hindi alam, hindi niya hinayaang manguna ito sa 
pagsubok sa mga atas na binibigay sa kanya. 


Ano ang nagtutulak sa isang tao na magpasya? Para kay 
Ka Ilaya, malinaw ang sagot: ang buong-pusong 
paglingkod sa sambayanan para sa tagumpay ng 
demokratikong rebolusyon ng bayan, buhay man ang 
ialay. w 


ARTIKULO 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 


Bakit yinayakap ng mga magsasaka ang 
rebolusyong agraryo? 


Sa buong Pilipinas, libu-libong 
magsasaka ang bumabangon at 
yumayakap sa Rebolusyong Agraryo 
(RA) bilang solusyon sa krisis na 
kinakaharap nila. Sa kanayunan, 
sinusulong ng masang magsasaka 
ang minimum at maksimum na 
programa ng RA kasama ang Bagong 


Hukbong Bayan at ang Partido 
Komunista ng Pilipinas bilang 
pagpanday ng sariling 
kapangyarihang pampulitika at 


pagtangan sa 
rebolusyon ng bayan. 


demokratikong 


Kailanma'y walang programa para sa 
tunay na repormang agraryo ang mga 
reaksyunaryong estado. Nananatiling 
hawak ng iilang mga panginoong 
maylupa ang kalakhan ng lupang 
sakahan sa bansa, na. siyang 
kumokontrol rin sa reaksyunaryong 
estado at ng mga batas nito. 


Kaya kahangalan ang “panata” ng 
rehimeng US-Marcos Il na makakamit 
ang 5 repormang 5 agraryo.7sB5hago 
matapos ang termino nito sa 2028. Sa 
ilalim ng rehimen niya, naging talamak 
ang mga pagbawi ng mga Certificate 
of Land Ownership Award (CLOA) 
mula sa mga magbubukid kasabay ng 
pagsulong ng programang SPLIT ng 
World Bank para buwagin ang mga 
CLOA ng mga magsasaka. 


Pinapatunayan ng kasaysayan na 
tanging sa pagsulong lamang ng 


Ang pagpapatupad ng Rebolusyong Agraryo 
(RA) sa kanayunan ay isa sa tatlong sangkap ng 
demokratikong rebolusyon ng bayan, kasabay 
ng paglulunsad ng armadong pakikibaka at ng 
pagbubuo ng mga baseng masa. Susi ang RA 
para lutasin ang pangunahing problema ng 
masang magsasaka sa kanayunan -- ang 
pyudal na pagsasamantala at ang kawalan ng 
sariling pag-aari sa lupa. 


Sa kanayunan, sinusulong ng Pambansang 
Katipunan ng Magbubukid (PKM) ang RA 
katuwang ang Bagong Hukbong Bayan at ang 
mga itinatatag na Organo ng Kapangyarihang 
Pampulitika, na nagsisilbing binhi. ng 
demokratikong gubyernong bayan. 


rebolusyonaryong kilusang anti- 
pyudal nakakamit ang mga tagumpay 
para sa mga magbubukid. 


Sa loob ng 56 taon, pinamumunuan 
ng PKP, katuwang ang BHB at ang 
Pambansang Katipunan ng 


anti-pyudal 
Binubuo.” ito ng libu-libong 
magsasakang nagpasya na isulong 
ang linya. ng 75 demokratikong 
rebolusyon. Ang iba ay sumasapi sa 
Hukbo bilang mga lokal na yunit 
gerilya at maging mga pultaym na 
pulang mangdirigma. 


llang mga halimbawa lamang ng 
tagumpay ng RA ay ang 16,605 na 
ektarya ng lupa ang nakumpiska at 
naipamahagi sa 5,000 libong pamilya 
ng magsasasaka sa Masbate, ang 
12,000 ektarya ang nakumpiska sa 
Silangang Visayas, ang 2,541 ektarya 
naman ang na-okupahan ng 7,000 
libong pamiya sa Mindoro at 2,000 
ektarya ang nakumpiska at 
kasalukuyan nang binubungkal ng 
1,000 pamilya sa Gitnang Visayas at 
Negros. 


Nakakamit ang mga tagumpay na ito 
dahil sa mahigpit na pagyakap ng 
masang anakpawis sa Partido, BHB, at 
sa linya ng DRB. Sa kanayunan, 
tinatayo ang mga baseng purok at 
mga komiteng rebolusyonaryo na 
nagsusulong ng RA kasabay ng iba 


3g Ano ang rebolusyong agraryo? 


RA ang bumubuo sa rebolusyonaryong kilusang 


anti-pyudal sa kanayunan. Saklaw nito mula ang 
minimum na programa ng pagpapataas ng 
presyo ng produktong agrikultural 8 at 
pagpapaba ng presyo ng kagamitan, hanggang 
sa maksimum na programa ng libreng 
pamamahagi ng lupa sa mga nagbubungkal. 


Nagiging matagumpay lamang ang kampanya 
para sa RA sa pamamagitan ng pagsalig ng 
masa sa BHB bilang tagapagtanggol nito 
habang binubuo ang malawak at malalim na 
kapangyarihang pampulitika sa kanayunan. 


pang mga kampanyang masa. 


Dahil hindi basta-basta isusuko 
ng mga PML ang kanilang 
kapangyarihan, ginagamit nito 
ang lahat ng pamamaraan para 
supilin ang mga magsasakang 
lumalaban para sa kanilang 
karapatan sa. lupa. Ngunit 
kailanma'y hindi nagtatagumpay 
ang mga huwad na kampanyang 
kontra-rebolusyonaryo. 


Bagama't may mga pag-atras 
mula sa mga tagumpay ng RA 
dulot ng hagupit ng pasistang 
estado at ng mga internal na 
kamalian, mulat na bitbit ng 
rebolusyonaryong kilusan ang 
pangngailangang magpuna at 
magwasto para sa patuloy na 


pagsulong ng mga mas 
malalaking tagumpay. 
Patuloy na lumalawak ang 


rebolusyon sa kanayunan at 
bukas ito sa mga nais maging 
maging bahagi nito. 
Mapapasakamay lamang sa mga 
masang anakpawis ang tunay na 
repormang agraryo sa oras na 
bagtasin natin ang landas ng 
pambansa-demokratikong 
rebolusyon patungo sa 
lipunang sosyalista. v 


isang 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 


ARTIKULO 


Mangahas tayong magwasto, makibaka, at magtagumpay, 


kabataan! 


Pahayag ni Victoria Madlangbayan, tagapagsalita ng Kabataang 


Makabayan Laguna 


Rebolusyonaryong 
kabataan! 


pagbati, 


Simula na ng bagong taon, pero 
tila'y hindi nagbabago ang 
kalagayan ng sambayanang Pilipino. 
Kung tutuusin, palala pa nga nang 
palala ang malakolonyal at 
malapyudal na krisis ng lipunan 
natin. Nariyan pa rin ang mababang 
pasahod, tumataas na presyo ng 
bilihin, kawalan ng lupa, disenteng 
trabaho, panirahan, at serbisyong 
panlipunan. 


Marami sa atin ngayon ang haharap 
sa. bagong semestre. BSasabak 
nanaman tayo sa edukasyong 
kolonyal, komersyalisado, at pasista. 
Isasaksak sa atin ang edukasyon at 
kulturang burges, reaksyunaryo, at 
nagtuturo na sumunod na lamang sa 
awtoridad ng naghaharing uri. 


Mas marami sa atin ang hindi 
makakapag-aral dahil sa kawalan ng 
oportunidad at sa kahirapan. Sa 
kalunsuran, madali tayo maging 
biktima ng kulturang makasarili, 
liberal, at dekadente, kung kaya't 
marami sa atin ang nalululong sa 
anti-sosyal na gawain tulad ng 
droga, prostitusyon, at iba pang 
krimen. O kaya nama'y tinuturo sa 
atin na ayos lamang hindi makialam 
at makilahok sa usaping pampulitika, 
at tuunan na lamang ng pansin ang 
pansariling interes. 


Sa kanayunan, marami sa atin 
ang lugmok sa kahirapan. 
Maraming hindi na 

nakakaabot sa mas 

mataas na pag-aaral 
dahil 8 kinakailangang 
magtrabaho na 
lamang. Marami ang 
biktima ng makaluma 
at pyudal na kaisipan 


tulad ng mga 
pamahiin, bulag mna 
pagsunod sa 
awtoridad, 8 pagtingin 


sa sarili na maliit at 
walang magagawa, at 
ang mababang 


Itinatag 
Kabataang 


pagturing rebolusyonaryong organisasyon ng kabataan ,? 

sa na nagsusulong ng linya at programa ng 5 

kababaihan demokratikong rebolusyon ng bayan. Isa ang 

at LGBT. KM sa mga alyadong organisasyong 
bubumuo sa NDFP. 

Pero ang 

bagong 

taon, ika 


nga, ay bagong pagkakataon din 
para sa pagbabago. Walang bagay 
na tigil, at ang lahat ng luma ay 
napapalitan ng bago. Hamon sa atin 
ngayon, kung paano natin 
babaguhin ang lipunang 
ginagalawan natin. 


I-deklara natin ang taong 2025 
bilang taon ng paglaban! Tayo ang 


nasa pinakahandang edad para 
makibaka. Bitbit natin ang 
rebolusyonaryong tradisyon nina 


Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, 
Edgar Jopson, Lorena Barros, Eman 
Lacaba, at ng laksa-laksang 
militanteng kabataang nauna sa atin. 
Tayo ang pinakahanda rin para 
lansagin ang luma, mapang-api, at 
nabubulok na sistemang panlipunan 
at itayo mula rito ang isang bago, 
mapagpalaya, at sosyalistang 
lipunan. 


Tungkulin natin ngayon na bitbitin 
ang panawagan ng rebolusyon. Sa 
kanayunan at kalunsuran ng Laguna 
at sa buong bansa, makikita natin 
ang bakas ng rebolusyonaryong 
kabataan - sa mga 
paaralan, 
mga 
pagawaan, 
komunidad, 
bukirin, 
hanggang sa 
mga 
larangang 
gerilya at mga 
Pulang purok. 


noong Nobyembre 30, 
Makabayan ay 


1964, 


Patuloy nating aralin at suriin ang 


lipunan at 
Palakasin 
rebolusyonaryong 
kabataan sa ating lalawigan, at 
pasiklabin natin ang apoy ng 
paglaban sa Laguna. 


rebolusyong Pilipino. 
natin ang 
kilusan ng 


Patuloy nating iwasto ang ating mga 
pagkakamali at bakahin ang mga 
liberal at petiburges na tendensyang 
itinulak sa atin mula pagkabata. 
Makilahok tayo sa batayang masa at 
sa kanilang pakikibaka. Iwaksi natin 
ang indibidwalismo, suhetibismo, at 
pagiging makasarili. Magpuna at 
magwasto tayo upang makalas natin 
ang mga kalawang sa sarili natin at 
mapanday natin ang mas matibay na 


rebolusyonaryong kilusan ng 
kabataan. 

Isulong natin ang rebolusyong 
pangkultura bilang bahagi ng 


demokratikong rebolusyong bayan. 
Sa kanayunan” at: kalunsuran, 
magluwal tayo ng puu-puo at libu- 
libong B kabataang propagandista, 
edukador, at ahitador. Higit sa lahat, 
tanganan natin ang panawagan ng 
kanayunan at sumampa sa Bagong 
Hukbong 5 Bayan. Tanging sa 
pagsikad ng armadong pakikibaka 
lamang 5 natin 'mmababago ang 
tagibang na timbangan ng lakas sa 
pagitan ng reaksyunaryong estado 
at. ng (mga. rebolusyonaryong 
pwersa. 


Ang bagong taon ay bagong 
pagkakataon para sa pagsulong ng 
rebolusyon! v 


BALITA 


Deklarasyong 'insurgency-free' ang 
Laguna, hungkag at walang 
batayan 


Hungkag at walang batayan ang propaganda ng 
reaksyunaryong estado at ng Armed Forces of the 
Philippines na wala na ang rebolusyonaryong kilusan 
sa probinsya ng Laguna. 


Sunod-sunod ang pagdeklara ng AFP, kasama ang mga 
lokal na pamahalaan, na nakamit na ang “stable internal 
peace and security” sa kanilang mga munisipalidad 
nitong 'mga nakaraan. Pinagmamalaki ng mga 
reaksyunaryo na nalipol na ang presensya ng Bagong 
Hukbong Bayan sa mga lugar nila, at di umano'y hindi na 
tinatangkilik ng masa ang hukbo. 


Ngunit nitong Nobyembre 28 lamang, naganap ang 
insidente ng pamamaril ng 80th Infantry Battalion sa 
Brgy. Bacong-Sigsigan, Famy, kung saan namartir ang 
isang magiting na pulang kumander na si Susan “Ka 
Gemma” Ritual. 


“Isang malinaw na patunay ito na bagamat may kaswalti 
sa hanay ng BHB ay hindi nagtatagumpay ang militar sa 
kanilang layunin na durugin ang rebolusyonaryong 
kilusan,” banggit ni Malaya Asedillo, tagapagsalita ng 
National Democratic Front of the Philippines Laguna. 


Ipinunto rin ni Asedillo na “hindi lamang sa presensya ng 
Hukbo nasusukat ang rebolusyonaryong kilusan,” at 
binanggit na nananatiling masigla ang mga balangay at 
kasapi ng mga kilusang lihim sa buong probinsya. 


Nananatili ang rebolusyonaryong kilusan sa Laguna sa 
kabila ng tumitinding militarisasyon sa komunidad na 
nagdudulot ng malawakang paglabag sa International 
Humanitarian Law. 


Sa Brgy. Balian, Pangil, naging “agresibo ang 
militarisasyon sa ilalim ng st Infantry Battalion. 
Kinampuhan ng mga sundalo ang mga pampublikong 
pasilidad tulad ng mga barangay hall, paaralan, at 
maging ang mga tahanan ng sibilyan. Iniulat din ng mga 
residente ang sapilitang interogasyon at red-tagging, o 
pagbansag sa (mga - sibilyan bilang kasapi ng 
rebolusyonaryong kilusan, ng mga magsasaka at lider ng 
komunidad. 


Bawal sa ilalim ng IHL ang paggamit ng mga sibilyang 
estruktura para sa operasyong militar. 


Sa Brgy. Casile, Cabuyao, ginagamit ng AFP ang lakas- 
militar upang suportahan ang Santa Rosa Realty 
Development Corporation sa iligal na pagkuha ng 
lupang sakahan. Sapilitang pinapalayas ang mga 
magsasakang matagal nang nagbubungkal ng lupa para 
bigyang-daan ang mga proyektong komersyal. 


Naitala rin ang mga kaso ng paglabag sa karapatang 
pantao at panunupil sa progresibong kilusang masa sa 
probinsya. Ginagamit nilang taktika ang red-tagging para 
palabuin ang pagkakaiba ng demokratikong kilusang 
masa at ng rebolusyonaryong kilusan. Linalabag nito ang 
karapatan ng mga sibilyan sa panahon ng digmaan. 


Sa Cabuyao at Santa Rosa, sunod-sunod ang mga kaso 
ng pagbabahay-bahay at pananakot sa mga unyonistang 
nakikibaka para sa umento sa sahod at regularisasyon. 
Sa iba't ibang bayan, pamantasan, pagawaan, at 
komunidad, laganap ang mga red-tagging seminar na 
layuning ilayo ang masa mula sa pakikibaka para sa 
kanilang karapatan. 


Pinipilit din ng AFP na makapasok sa mga pamantasan 
Sundan sa p. 11 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 


Unyon ng Nexperia, depensahan, ipaglaban! Tinanggal ang 
apat na opisyales ng Nexperia Philippines Inc. Workers Union, Dis. 
12, 2024, kabilang ang Pangulo ng unyon na si Mary Ann Castillo. 
Ang tanggalang ito ay matapos maghain ng Notice of Strike ang 
unyon dahil sa kanilang CBA deadlock. Nagmamatigas ang 
management ng Nexperia na magbigay lamang ng 17 pisong 
dagdag sahod, malayo sa hinihingi ng unyon na 50 piso kada 
taon. w 


Aboitiz, peste sa sakahan! Patuloy na tinututulan ng mga 
magsasaka ng Brgy. Casile, Cabuyao ang tangka ng Aboitiz 
Construction na palayasin sila sa kanilang mga sakahan upang 
magbigay-daan sa CALAX-Cabuyao Road Project, sa kabila ng 
pananakot at pandarahas sa kamay ng bayarang Emirates 
Security Agency. Mahigit 100 taon nang nakatira sa Casile ang 
pamilya ng mga magsasaka doon. Noong 1947, inagaw ng 
pamilya Yulo ang lupang Casile at ginawa itong bahagi ng 
Hacienda Yulo. w 


Modus na 'hatid-libing' ng AFP, kinundena. Kinundena ng 
grupong Karapatan ang taktika ng AFP ng panggigipit sa pamilya 
para sumama sa kanila na kuhanin at ilibing ang mga kaanak 
nilang pinaslang. Pagbabalat-kayo ito para magmukhang 'disente' 
at 'sumusunod sa IHL' ang militar habang binabraso rin nila ang 
mga pamilya na lumahok sa propaganda ng mga berdugo, ayon 
sa grupo. v 


Kabataang Makabayan, 60. Pinagdiwang ng KM ang ika-60 na -.. - 


anibersaryo ito noong Nob. 30, 2024. Sa loob ng 60 na taon, 
hustong nag-ambag ang KM ng laksa-laksang kabataang tumahak 
sa landas ng proletaryong rebolusyon. Mula noon hanggang 
ngayon, susi ang mga kadre ng KM sa patuloy na pagsulong ng 
pambansa-demokratikong rebolusyon. Hamon ngayon sa KM na 
patuloy na pandayin ang kabataan-estudyante tungo sa bagong 
demokratikong rebolusyon. w 


Matagumpay na kampuhan sa riles. Tagumpay na nagbarikada 
ang mga maralita sa tabing-riles ng Brgy. Nueva at Brgy. Fatima, 
San Pedro, Okt. 18, 2024 para tutulan ang pagpapalayas kaugnay 
ng planong modernisasyon ng PNR. Giniit ng mahigit 300 na 
maralita ang kanilang karapatang hindi palayasin hangga't walang 
tiyak na malilipatan, na napagtagumpayan nila matapos ang 
sama-samang pagkilos. w 


Impeach Sara Now! Naghain ng impeachment complaint ang 74 LA 


na indibidwal at kinatawan ng mga progresibong organisasyon 
laban kay VP Sara Duterte, Dis. 4, 2024. Pangunahing batayan 
nila ang pagnanakaw ni Duterte sa mahigit P612.5 milyong 
confidential and intelligence funds ng DepEd at OVP, na dahilan 
para masabing nagkaroon ng betrayal of public trust. w 


Communist Party of India (Maoist), 24. Ginunita ng CPI (Maoist) 
ang ika-24 na anibersaryo ng kanilang Partido sa pamamagitan ng 
isang linggong pagdiriwang mula Dis. 2 hanggang Dis. 8, 2024. 
Sa nagdaang taon, pinangunahan ng CPI(M) at hukbo nitong 
People's Liberation Guerrila Army ang digmang bayan sa India. 
Hinimok ng CPI(M) ang kasapian nito at mandirigma ng PGLA na 
pagitingin ang pakikibaka, magwasto, at sumulong. W 


AKLAS! ENERO-MARSO 2025 


Deklarasyong 'insurgency-free" ... 


sa pamamagitan ng pagpasa ng resolusyon sa 
panlalawigang 58 Peace “and Order Council na 
magpapahintulot sa kanila na magturo ng mga klase 
tungkol sa “seguridad at kapayapaan. 


Malaganap din ang panggigipit sa mga aktibista at 
pagkilos ng mamamayan. Isang maruming taktikang 
ginagamit ng PNP ay ang paggamit ng mga checkpoint 
para harangin ang mga nagpoprotesta, o ang paggiit na 
kailangan ng permit o anumang papeles para 
makapaglunsad ng mobilisasyon. 


Sa kabila ng malawakang pananakot, nananatiling 
malapit sa masa ang rebolusyon. “Ang BHB ang tunay na 
nakikinig sa amin. Sila ang tumutulong sa aming 
ipaglaban ang lupa,” dagdag ng isa pang residente mula 
sa Balian. 


Bagama't may mga pag-atras, nananatiling sumusulong 
ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan. 
Nagpapatuloy “ang pagtalima nito sa kilusang 
pagwawasto habang pinamumunuan ang pakikibaka sa 
kanayunan at kalunsuran. 


Kinundena naman ng NDFP Laguna ang walang-habas 
na paglabag ng AFP at PNP sa sarili nitong mga batas at 
sa IHL. Ayon kay Asedillo, ginagamit ng estado ang 
dahas laban sa mga sibilyan para patahimikin ang 
lehitimong paglaban ng mamamayan. 


“Ang ginagawa ng militar ay malinaw na paglabag sa 
mga prinsipyo ng International Humanitarian Law,” aniya. 
“Ang paggamit ng mga sibilyan bilang target ng 
operasyong militar at ang pagsasabwatan sa mga 
korporasyon ay hindi lamang imoral kundi iligal din sa 
ilalim ng pandaigdigang batas.” 


Dagdag ni Asedillo, pagtalikod ang ginagawa ng AFP at 
ng rehimeng US-Marcos Il sa mga naunang hakbang nito 
na buksan muli ang usaping pangkapayapaan sa pagitan 
ng GRP at NDFP. “Sadyang hindi interesado si 
Bongbong na ugatin at lutasin ang armadong sigalot sa 
kanayunan” - ang matinding kahirapan, hindi 
pagkapantay-pantay, at panghihimasok ng 
imperyalismo,” batid niya. 


Patuloy na nananawagan ang mamamayan na panagutin 
ang AFP at PNP para sa mga paglabag nito sa 
karapatang pantao. Sa gitna ng ligalig, nananatiling 
matatag ang masang anakpawis ng Laguna at patuloy 
na kumikilos para ipaglaban ang kanilang karapatan at 
kagalingan. v 


GWASTO 
: SUMULONG 


Ipagdiwang ang ika-56 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! 


BALITA 


KALENDARYO NG BAYAN 


ENERO 


ED 2020: Pinaslang ng mga elemento ng AFP sina Emerito 
19 Pinza at Romy Candor, mga organisador ng 
magsasaka sa Kalayaan, Laguna. 


WED 1987: Mendiola Massacre. 13 na magsasaka ang 
23 namatay matapos i-disperse ang hanay nila sa Maynila. 
Panawagan nila ang tunay na reporma sa lupa. 


MIM 2001: EDSA Dos. Napatalsik si Joseph Estrada 
20 matapos ang 3 araw na pagkilos ng mamamayan para 
patalsikin siya dahil sa korapsyon at katiwalian. 


MD 1970: SONA ni Marcos Sr. Sinalubong ito ng malawak 
26 na protesta ng KM/SDK at naging simula ng First 
Quarter Storm. 


PEBRERO 


ID 1971: Simula ng Diliman Commune. 9 araw nagbarikada 
4 ang mga estudyante ng UP bilang pakikiisa sa welga ng 
mga tsuper laban sa taas-presyo ng langis. 


SEE 1902: Itinatag ang Union Obrero Democratica, ang 
2 unang pederasyon ng mga unyon ng manggagawa sa 
Pilipinas. 


MED 1899: Simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano. 
4 Nagresulta ito sa pagkamatay ng mahigit 250,000 na 
Pilipino at ang kolonyal na paghahari ng US sa bansa. 


GEM 1939: Pinanganak si Jose Maria Sison, 
8 rebolusyonaryong tagapagtatag 'ng Kabataang 
Makabayan at ng Partido Komunista ng Pilipinas. 


MD 1986: EDSA People Power Uprising. Napatalsik si 
25 Ferdinand Marcos matapos ang malawakang pagkilos 
ng mamamayan. 


MARSO 


GEM 2017: Namartir si Jeramie "Ka Ash" Garcia, kabataang 
7 maralita ng Laguna na nagpasyang sumapi sa BHB. 
Namartir siya sa labanan sa San Narciso, Quezon. 


@R. 2021: Bloody Sunday Massacre. 9 na aktibista ang 
7 pinaslang at 6 ang inaresto sa mga probinsya ng 
Cavite, Laguna, Batangas, at Rizal. 


“. Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis. 
8 Taunang paggunita sa papel ng kababaihang 
anakpawis sa pagpanday ng lipunan. 


“1972: Unang Pambansang Kongreso ng Makabayang 
11 Kilusan ng Bagong Kababaihan, ang 
rebolusyonaryong organisasyon ng kababaihan. 


GEM 2009: Pinaslang ng mga hindi kilalang elemento si 
23 Sabina "Ka Sabeng" Ariola, lider-maralita sa Santa 
Rosa, Laguna. 


GEM. 2021: Pinaslang si Dandy Miguel, pangulo ng unyong 
28 Nagkakaisang Lakas ng mga Manggagawa sa Fuji 
Electrics Philippines Inc. 


1969: Itinatag ang Bagong Hukbong Bayan bilang 
29 armadong  tagapagsulong ng.” demokratikong 
rebolusyong bayan. 


